| 
| 


i 


) ¢Matukoy ang iba’t ibang gamit ng wika 
| sa lipunan sa pamamagitan ng 
Napanood na palabas sa telebisyon at | 
pellikula Ih 
i ¢Maipaliliwanag nang pasalita ang i) 
‘} gamit ng wika sa lipunan sa iif 
| pamamagitan ng mga pagbibigay | 
halimbawa. 

aA 


i ad 
CO ee EO — 


a ———s OO ; 
alWilaala \ 


AIND\, NW Corl 


el 


a 


ANG Wiel? ANG 


LifaewAN 


|| LIGUA FRANCA 


lto ay ang tawag sa wikang 


1} ~~ ginamit ng mas nakararami sa 

| isang lipunan. Ito ang wikang | 
' ginamit upang lubos na 
\\ magkakaunawaan ang mga i 


namumuhay sa isang komunidad. 
Wikang Filipino ang ligua france ng 


e- 


AY | = ee | : 7 
~~ FE TTUiTids — 


ren 


SS a aS eee eee ee eee 


| LIGUA FRANCA 


) Batay Sa pag-aaral na Isinagawa 

1} ng Unibersidad ng Ateneo sa i 
| Manila noong 1989. Sa Pilipinas | 

' 92% ang nakakaunawa ng Filipino, 

‘} 51% ang nakakaunawa ng Ingles’ | 
| at 41% ang nakauunawa ng | 

Cebuano. 


OE —— Se 


GAM TTA SA 


LifaewAN 


Ang pinakadiwa ng wika ay panlipunan. 
1) Ang isang taong hindi nakikipag- 

1) ugnayan sa isang komunidad ay hindi 
matutong magsalita sa paraan kung 
paano nagsasalita ang mga naninirahan 
Sa isang pamayanan o komunidad. 


Ayon kay M.A.K Halliday may anim na 
tungkulin ng wika sa lipunan. 


—S—S eee eee 


$= 


———EeE ee ee eee en eee 


OO —— eS 


il Gamit ng wika upang mapanatil 

‘) ang pakikipagkapwatao 

Pasalita: pormulasyong panlipunan 
(Hal. Magandang Umaga! 
Maligayang Kaarawan| Nakikiramay | 


Kami sa Bh ic pamilya. 
| the ngkal Loc Le 


ad 


. 
7 


REGULATORYO 


Gamit ng wika para kKumontrol o 
gumabay sa kilos at asal ng iba. 


Pasalita: pagbibigay ng panuto, 
direksyon o paalala 
Pasulat: resipe, mga batas 


INSTRUMENTAL 


Gamit ng wika para tumugon sa 
pangangailangan ng tao. 


Pasalita: paguutos 
Pasulat: linampangangalakal, mga 
linham na humihiling o umoorder 


PERSONAL 


Gamit ng wika Sa pagpapahayag ng 
Sariling damdamin o opinion. 


Pasalita: pagtatapat ng damdamin 
ng isang tao 
Pasulat: editoryal, linam sa 


HUERISTIKO 


Gamit ng wika sa pagkunha o 
paghahanap ng impormasyong 


may kinalaman sa paksang pinag- 
aaralan. 
Pag-interbyu 0 pakikinig ng radyo 


IMPORMATIBO 


Ito ay kabaliktaran ng Heuristiko. 
Ito ay pagbibigay ng impormasyon 


maaring Sa paraan ng pasulat o 
pasalita. 

Halimbawa: pagbibigay-ulat, 
paggawa ng napapanahong papel 


PAGSASANAY 


Tukuyin kung anong gamit ng wika 


Sa lipbunan ang pahayag ayon sa 
ibinigay ni M.A.K Hallliday at 


ipaliwang ang lyong Kasagutan. 


a) “Uuuy pare! Longtimenosee. 
Maligayang kaarawan!” 


b) “Bumangon ka na at mamalengke. 
Bumili ka ng buhay na manok para 
Sa salusalo mamaya.” 


c) Paano magparehistro bilang botante para sa mga 
lst Time Voters? 


1. 


Siguraduhing mayroon kang sapat na 
kwalipikasyon bago magparehistro. Pumunta sa 
Lokal na COMELEC na malapit sa inyong lugar. 


. Magdala ng 2 valid ID. 
. Sagutan at ipasa ang application form (CEF1A) 
. Pagdaanan ang proseso ng validation o ang 


pagkuha ng biometrics data (litrato, pirma, at 
finger prints. 


. Itago ang ibibigay ng registration stub. 


d) “Ang sa akin lang, hindi ako 
kKomportable na nagpopost ng litrato sa 
internet gamit ang aking social media 
accounts tulad ng facebook at 
Instagram.” 


e) “Anuanong elemento ang 
matatagpuan sa planetang Mars? Sapat 
ba ito para suportahan ang buhay ng 
halaman?” 


f) “Kamakailan, inilunsad ng pamahalaan | 

ang P2P Bus System o PointtoPoint 

} System na may ruta mula sa SM North 

| Edsa Quezon City - Glorietta, Makati City 
Sa Kamaynilan. Naglalayon itong 

\ maibsan ang matinding trapiko sa EDSA. 
»} Ang P2P bus system ay nagsasakay at 

‘| nagbaba lamang sa isang napiling bus 

} stop.” 


ene eee ee — 
~~ = = pot é 


. —— ~~. ee 
oul 


Si Jakobson naman ay nagbahagI rin ng 
anim na paraan ng paggamit ng wika sa 
lipunan. 

1. Pagpapahayag ng damdamin (Emotive)- 
Saklaw nito ang pagpapahayag ng mga 
Saloobin, damdamin, at emosyon. 


2. Panghihikayat (Conative)- Ito ay gamit 
ng wika upang makahimok at 
maka sa iba sa pamamagitan 


Si Jakobson naman ay nagbahagI rin ng 
anim na paraan ng paggamit ng wika sa 
lipunan. 

3. Pagsisimula ng pakikipag-ugnayan 
(Phatic)- Ginagamit ang wika upang 
makipag-ugnayan sa kapwa at 
makapagsimula ng usapan. 


4. Paggamit bilang sanggunian 
Rete Pe nito ang gamit ng 


Si Jakobson naman ay nagbahagI rin ng 
anim na paraan ng paggamit ng wika sa 
my 6lipunan. 

| 5. Paggamit ng kuro-kuro (Metalingual)- Ito 
ang gamit na lumilinaw sa mga Suliranin sa 
pamamagitan ng pagbibigay ng komento ¥) 
sa isang kodigo o batas. i) 


6. Patalinghaga(Poetic)- saklaw nito ang 
gamit ng wika sa masining na paraan ng 


» » ; 


me 


: —_ 


ti i 


—— eee eee 


PAGSUSULIT 1.2 


TEST 1 
Panuto: Isulat Sa sagutang papel ang 
tungkulin ng wikang tinutukoy sa pahayag. 


Tungkulin ng Wika ayon kay M.A.K Halliday 


1. Ito ang tungkulin ng wikang tumutko 
Sa pagkontrol ng ugali 0 asal ng ibang 
tao. 


PAGSUSULIT 1.2 


TEST 1 
Panuto: Isulat Sa sagutang papel ang 
tungkulin ng wikang tinutukoy sa pahayag. 


Tungkulin ng Wika ayon kay M.A.K Halliday 


2. Ang tungkuling ito ay tumutukoy 
Sa pagpapahayag ng sariling opinyon 


PAGSUSULIT 1.2 


TEST 1 
Panuto: Isulat Sa sagutang papel ang 
tungkulin ng wikang tinutukoy sa pahayag. 


Tungkulin ng Wika ayon kay M.A.K Halliday 


3. Tumutukoy ito sa pagkuha o 
paghahanap ng impormasyon na 
may kinalaman sa paksang pag- 


eas es — 


PAGSUSULIT 1.2 


TEST 1 
Panuto: Isulat Sa sagutang papel ang 
tungkulin ng wikang tinutukoy sa pahayag. 


Tungkulin ng Wika ayon kay M.A.K Halliday 


4. Ito ay tungkulin ng wikang 
tumutugon sa mga pangangailangan 
ng tao. 


PAGSUSULIT 1.2 


TEST 1 
Panuto: Isulat Sa sagutang papel ang 
tungkulin ng wikang tinutukoy sa pahayag. 


Tungkulin ng Wika ayon kay M.A.K Halliday 


5. Ito ay pagbibigay ng impormasyon 
maaring sa paraan ng pasulat o 
pasalita. 


PAGSUSULIT 1.2 


TEST 2 
Panuto: Isulat Sa Sagutang papel ang 
tungkulin ng wikang tinutukoy sa pahayag. 


Gamit ng Wika ayon kay Jakobson 


6. Ito ay paraan ng pagbabahagi ng 
wikang lumilinaw sa pamamagitan ng 


PAGSUSULIT 1.2 


TEST 2 
Panuto: Isulat Sa Sagutang papel ang 
tungkulin ng wikang tinutukoy sa pahayag. 


Gamit ng Wika ayon kay Jakobson 


7. Saklaw nito ang gamit ng wika sa 
masining na pamamaraan. 


PAGSUSULIT 1.2 


TEST 2 
Panuto: Isulat Sa Sagutang papel ang 
tungkulin ng wikang tinutukoy sa pahayag. 


Gamit ng Wika ayon kay Jakobson 


8. Paraan ng pagbibigay ng wikang 
tumutukoy Sa pagpapahayag ng 
ale Oo damdamin. 


PAGSUSULIT 1.2 


TEST 2 
Panuto: Isulat Sa Sagutang papel ang 
tungkulin ng wikang tinutukoy sa pahayag. 


Gamit ng Wika ayon kay Jakobson 


9, Ito ay gamit ng wika upang 
makahimok at makaimpluwensya sa 
bamamagitan ng pag-uutos o 


PAGSUSULIT 1.2 


TEST 2 
Panuto: Isulat Sa Sagutang papel ang 
tungkulin ng wikang tinutukoy sa pahayag. 


Gamit ng Wika ayon kay Jakobson 


10. Saklaw nito ang gamit ng wikang 
nagmula sa aklat at iba pang 
Sanggunian. 


